TOLIMBA! 


Kale nno mulekere awo okulimba, 
buli muntu yogera mazima ne munne: 
kubanga tuli bitundu bya munne. 
ABAEFESO 4:25 


Towa bujulirwa bwa bulimba ku munno. OKUVA 20:16 


Abo abatunuulira obutaliimu obw'obulimba baleka okusaasira 
kwabwe. YONA 2:8 


Temusasula muntu yenna kibi mu kifo ky'ekibi. Muwe ebintu 
ebyesimbu mu maaso g'abantu bonna. Tutambulire mu bwesimbu, 
nga bwe kiri emisana; si mu kwegugunga na kutamiira, si mu 
kwegomba n'obugwenyufu, si mu kuyomba n'obuggya. 

ABARUMI 12:17; 13:13 


Okugabirira ebintu ebyesimbu, si mu maaso ga Mukama zokka, 
naye ne mu maaso g'abantu. 2 Abakkolinso 8:21 


Ekisembayo ab'oluganda, ebintu byonna ebituufu, byonna 
ebituufu...lowooze ku bintu bino. ABAFILIPI 4:8 


...beera mu bulamu obusirifu era obw'emirembe mu kutya 
Katonda kwonna n'obwesimbu. 1 TIMOSEWO 2:2 


...mu bintu byonna nga mwetegefu okubeera mu bwesimbu. 
ABABULAYI 13:18 


Oyo agamba nti, “Mmumanyi, n'atakwata biragiro bye, mulimba, 
so n'amazima tegali mu ye.” Ani mulimba okuggyako oyo 
eyeegaana nti Yesu ye Kristo? Ye mulabe wa Kristo, eyeegaana 
Kitaffe n'Omwana. 1 YOKAANA 2:4,22 


Omuntu bw'agamba nti Njagala Katonda, n'akyawa muganda we, 
aba mulimba: kubanga atayagala muganda we gw'alabye, 
ayinza atya okwagala Katonda gw'atalaba? Era tulina ekiragiro 
kino okuva gy'ali nti, ayagala Katonda ayagala ne muganda we. 
1 YOKAANA 4:20-21 


Nkyaye abo abatwala obutaliimu obw'obulimba: naye neesiga 
Mukama. Emimwa egy'obulimba gisirike; aboogera ebigambo 
eby'ennaku n'amalala n'okunyooma abatuukirivu. 

ZABBULI 31:6,18 


Alina omukisa omuntu oyo afuula Mukama obwesige bwe, 
n'atassa kitiibwa mu malala, newakubadde abo abakyuka ne 
bagenda mu bulimba. ZABBULI 40:4 


...akamwa k'abo aboogera eby'obulimba kaliziyizibwa. Akola 
obulimba talituulanga mu nnyumba yange: Oyo ayogera 
eby'obulimba taliwangaala mu maaso gange. 

ZABBULI 63:11; 101:7 


Ggyako ekkubo ery'obulimba: era ompe amateeka go n'ekisa. 
Nkyawa era nkyawa obulimba: naye amateeka go nneegadde. 
ZABBULI 119:29,163 


Owonya emmeeme yange, Ayi Mukama, okuva ku mimwa 
egy'obulimba, ne ku lulimi olulimba. ZABBULI 120:2 


Ebintu bino omukaaga Mukama by'akyawa: weewaawo, musanvu 
muzizo gy'ali: Okutunula okw'amalala, olulimi olulimba, 
n'emikono egiyiwa omusaayi ogutaliiko musango, Omutima 
oguyiiya ebirowoozo ebibi, ebigere eby'amangu mu kudduka mu 
bubi, Omulimba omujulirwa ayogera eby'obulimba n'oyo asiga 
obutakkaanya wakati w'abooluganda. ENGERO 6:16-19 


Akweka obukyayi n'emimwa egy'obulimba, n'oyo avuma, 
musirusiru. Mu bigambo ebingi temubulwa kibi: naye oyo aziyiza 
emimwa gye aba mugezi. Olulimi Iw'abatuukirivu luli ng'effeeza 
ennungi: omutima gw'ababi tegulina muwendo mutono. 
ENGERO 10:18-20 


Ebirowoozo by'abatuukirivu bituufu: naye okuteesa kw'ababi 
kulimba. Oyo ayogera amazima alaga obutuukirivu: Naye 
omujulirwa ow'obulimba alimba. Waliwo ayogera ng'okufumita 
ekitala: naye olulimi Iw'omugezi lulamu. Omumwa ogw'amazima 
gulinyweza emirembe gyonna: naye olulimi olulimba luba Iwa 
kaseera buseera. Obulimba buli mu mutima gw'abo abalowooza 
obubi: naye eri abateesa emirembe essanyu. Tewajja kutuuka ku 
mutuukirivu kibi: naye ababi balijjula obubi. Emimwa 
egy'obulimba mizizo eri Mukama: naye abakola eby'amazima be 
bamusanyusa. ENGERO 12:5,17-22 


Omutuukirivu akyawa eby'obulimba: naye omubi muzizo, 
n'aswala. ENGERO 13:5 


Omujulirwa omwesigwa talimba: naye omujulirwa ow'obulimba 
ayogera bulimba. Amagezi g'omuntu ow'amagezi kwe kutegeera 
ekkubo lye: naye obusirusiru bw'abasirusiru bwe bulimba. 
Omujulirwa ow'amazima awonya emmeeme: Naye omujulirwa 
omulimba ayogera bulimba. ENGERO 14:5,8,25 


Omukozi omubi assaayo omwoyo ku mimwa egy'obulimba; 
n'omulimba assa okutu eri olulimi oluyaaye. Okwogera okulungi 
tekufuuka musirusiru: n'emimwa egy'obulimba tegifuuka 
mulangira. ENGERO 17:4,7 


Asinga omwavu atambulira mu bugolokofu bwe, okusinga oyo 
akyamye mu mimwa gye, era omusirusiru. Omujulirwa 
ow'obulimba tajja kubonerezebwa, n'oyo ayogera eby'obulimba 
taliwona. Omujulirwa ow'obulimba tajja kubonerezebwa, n'oyo 
ayogera eby'obulimba alizikirizibwa. Okwegomba kw'omuntu 
kwe kisa kye: n'omwavu asinga omulimba. ENGERO 19:1,5,9,22 


Omugaati ogw'obulimba guwooma eri omuntu; naye oluvannyuma 
akamwa ke kajjula amayinja. ENGERO 20:17 


Okufuna eby'obugagga n'olulimi olulimba, bwereere obusuulibwa 
eri abo abanoonya okufa. ENGERO 21:6 


Akyawa yeefuula n'emimwa gye, n'atereka obulimba munda 

mu ye; Bw'ayogera obulungi, tomukkiriza: kubanga mu mutima 
gwe mulimu emizizo musanvu. Obukyayi bwe bubikkiddwa 
obulimba, obubi bwe bunaalagibwa mu maaso g'ekibiina kyonna. 
Buli asima ekinnya aligwamu: n'azingulula ejjinja, lijja kudda 

ku ye. Olulimi olulimba lukyawa abo ababonyaabonyezebwa; 
n'akamwa akawuubaala kakola okuzikirira. ENGERO 26:24-28 


Toyitibwa muwuubaalo, so togalamira n'olulimi Iwo: kubanga 
ensonyi embi eri ku mubbi, n'okusalirwa omusango omubi ku 
lulimi olw'emirundi ebiri. OMULIMU 5:14 


